મહાન આવિષ્કારક 


હરો 








વિષય-સૂચિ 


મૂંઝવનારા સ્ટિકર! 
હીરો ના હોટ આઈડિયા 


મહાન આવિષ્કારક 


આગ, વજન, પાણી અને વરાળ 
હ ટે હીરો ના વિચારો નું શહેર 


હેડલાઈન માં હીરો 
વેન્ડિંગ-મશીન, સર્વત્ર 








"અરે સોફી, જરા આ તપાસી જો," લ્યુકે કહ્યું. એણે એની 
મિત્ર સોફી ને એક પેન ના આકાર નું નાનું સાધન બતાવ્યું. 
"આવિષ્કારક ના કહેવા પ્રમાણે આ નાનું સાધન પાંચ સો 
અલગ-અલગ કામ કરી શકે છે. એ વંદા ને મારવા થી ટીન 
ના ડબ્બા ને કાપી શકે છે. એનું નામ છે -અમેઝ-ઓલ! 
આપણે કદાચ આ જ શોધતા હતા.” 


નવીનતમ આશ્ચર્યકારક સાધન - 


કન 


સોફી એ માથું હલાવ્યું. "આપણે એ નહોતા શોધતા." 


લ્યુક અને સોફી "ઉપકરણ-મેળા" માં હતા. તેઓ એમની 
શાળા ના સામયિક માટે એક દિલચસ્પ ખબર ની શોધ માં 
હતા. સોફી એ નવીનતમ આશ્ચર્યકારક ઉપકરણ વિષે 
લખવા નહોતી ચાહતી. એ કોઈ વિશેષ વસ્તુ વિષે લખવા 
ચાહતી હતી. એમણે ઘણા સ્ટોલ જોયા, પણ એમને 
જોઈયે તેવી માહિતી ન મળી. 


લગભગ 500 અલગ-અલગ કાર્યો કરી શકે છે! 





"ચાલો, હવે આપણે ઉપલા માળ ના સ્ટોલ પર જઇયે," સોફી એ 
કહ્યું. 

"એ પહેલા મારે એક કોલ્ડ-ડ્રિન્ક પીવું છે," લ્યુકે કહ્યું. એણે હૉલ 
ની બીજી બાજુ એક વેન્ડિંગ-મશીન જોયું. 

સોફી અને લ્યુકે મશીન પાસે એક મહિલા ને એના પર્સ સાથે 


ઉભેલી જોઈ. મહિલા એ એક સ્ટિકર કાઢ્યું અને એને વેન્ડિંગ- 
મશીન માં પૈસા નાંખવાના સ્લોટ પાસે ચોંટાડી દીધું. 


એ સ્ટીકર પર લખ્યું હતું ' !" અર્થાત હીરો નો 
આભાર! 


લ્યુક અને સોફી એ ઇમારત ના અન્ય ભાગ માં પણ આવા 
સ્ટીકર લાગેલા જોયા હતા. પ્રવેશ દ્વાર ના સ્વયંસંચાલિત 
દરવાજા, અને લૉબી માં રાખવામાં આવેલા એક જેટ વિમાન 
ના મૉડેલ પર પણ આવા સ્ટીકર હતા. 


તેઓ વેન્ડિંગ-મશીન પાસે ગયા. મહિલા એના ચીપકાવેલા 
સ્ટીકર ને જોઈ ને ખુશ હતી. સોફી જિજ્ઞાસા રોકી ન શકી અને 
એણે પૂછ્યું, "માફ કરજો. આ સ્ટીકર શેને માટે છે?" 














સોફી ના સવાલ થી મહિલા ઘણી પ્રસન્ન થઈ. "ચાલો, એ 
સ્ટીકરે લોકો ને વિચારતા તો કર્યા," મહિલા એ સમજાવ્યું. 
"ઘણા લોકો વિચારે છે કે આપણે હાલ માં જ મશીનો નો 
આવિષ્કાર શરુ કર્યો છે. પણ આપણા દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં 
આવતા મશીનો 2,000 વર્ષો પૂર્વે આવિષ્કાર પામ્યા હતા. 
અલેક્ઝાન્ડ્રિયા ના પ્રાચીન ગ્રીક આવિષ્કારક હીરો એ એવા 
ગેજેટ (ઉપકરણ) બનાવ્યા હતા જેનો આપણે આજે પણ 
ઉપયોગ કરીયે છીએ." પછી એ મહિલા એ સ્ટીકર પાસે ગઈ. 


"શું તમે એક આવિષ્કારક છો?" લ્યુકે પૂછ્યું. 


"સાચું કહું તો નહીં," મહિલા એ સ્મિત કર્યું. "મારુ નામ અંજેલા 
રિચાર્ડ્સ છે. હું હીરો પ્રશંસક સોસાયટી ની અધ્યક્ષ છું. અમે 
લોકો ને એ યાદ આપવા માંગીયે છીએ કે હીરો એક મહાન 
આવિષ્કારક હતો. આજે રોજ ઉપયોગ કરાતી ઘણી વસ્તુઓ 
એના વિચારો પર આધારિત છે. હીરો વાસ્તવ માં એના સમય 
થી ઘણો આગળ હતો." પછી એણે ભીડ ને જોઈ. "કાશ દરેક ને 
આ વાત ની જાણ હોત!" 





લ્યુકે એનો સિક્કો વેન્ડિંગ-મશીન માં નાખ્યો અને એની કોલ્ડ 
ડ્રિન્ક મેળવી. 


"હીરો એ પહેલો સિક્કા સંચાલિત વેન્ડિંગ-મશીન નો આવિષ્કાર 
કર્યો હતો," મિસ રિચાર્ડસે ગર્વ થી કહ્યું. એવું લાગ્યું જાણે એણે જ 
એવું કર્યું હોય. 


"બે હજાર વર્ષે પહેલા?" લ્યુકે પૂછ્યું. 


મિસ રિચાર્ડસે માથું હલાવ્યું. "હા, એ આજ જેવું ઇલેક્ટ્રિક વેન્ડિંગ- 


મશીન નહોતું, પણ મશીન નો વિચાર એજ હતો." 


એણે એની વાત ને આગળ વધારી, "હીરો એ સ્વચાલિત 
દરવાજા, વરાળ થી ચાલતા એન્જિન, વાતો કરતી મૂર્તિઓ, 
યાંત્રિક પક્ષી, યંત્રમાનવ, એક હવા થી ચાલતું વાજું, અને એવી 
ઘણી મહત્વશીલ વસ્તુઓ બનાવી હતી." 


"વાહ!" લ્યુકે કહ્યું. પછી એણે સોફી તરફ જોયું. એ શું વિચારતી 


હતી? 


સોફી મંદ હસી. "મને લાગે છે કે હવે આપણને આપણી વાર્તા 
મળી ગઈ છે. શું તમે અમને હીરો વિષે થોડું વધારે બતાવશો જે 
અમે અમારી સ્કૂલ ની પત્રિકા માં લખી શકીયે?" 





"મને હીરો વિષે જાણકારી આપવામાં બહુ મજા આવશે!" મિસ 
રિચાર્ડસે કહ્યું. "ચાલો, સૌથી પહેલા આપણે હીરો નો સૌથી 
પ્રસિદ્ધ આવિષ્કાર - જાણીયે. ઈઓલપાઈલ નો 
અર્થ છે ' ' અર્થાત હવા થી ફરતો દડો - અને એ 
આધુનિક જેટ એન્જીન નો આધાર છે. એનું મોડેલ પાંચમે માળે 
છે." 


મિસ રિચાર્ડસે એની બેગ માં થી "થૅન્ક્સ, હીરો" ના સ્ટીકર 
કાઢ્યા. એમાંથી એક સોફી ને પણ આપ્યું. 


"શું તું ઉપર જતી વખતે આ સ્ટીકર ને લિફ્ટ ના દરવાજા 
પર ચોંટાડી શકીશ?" મિસ રિચાર્ડસે પૂછ્યું. 


"મને લાગે છે કે હીરો એ બનાવેલા સ્વચાલિત દરવાજા 
આધુનિક દરવાજા થી ઘણા વધારે પ્રભાવશાળી હતા. 
જુઓ, મારે હજી થોડા વધારે સ્ટીકર ચોંટાડવાના છે અને 
પછી મારુ કામ પૂરું થઈ જશે, આપણે જલ્દી પાછા 
મળશું!" એણે જતા પહેલા કહ્યું. 


પ ૫ 
ર! 


હીરો પ્રશંસક સોસાયટી ની મીટિંગ પાંચ માં માળે એક "પેલો હવા નો દડો હશે," લ્યુકે કહ્યું. પછી એણે ઓરડા ના એક 
મોટા ખંડ માં હતી. એક દીવાલ ઉપર હીરો ના ખૂણે એક અજાબ યંત્ર બાજુ ઈશારો કર્યો. 





આવિષ્કારો ના ચિત્ર લાગેલા હતા. લ્યુક અને સોફી 

એટલા બધા આવિષ્કારો થી બહુ આશ્ચર્યચકિત હતા. 

સા રમકડાં, [રા, સર્વેક્ષણ યંત્રો અને મશીનો ના 
ત્ર હતા. અને સાથે ગણિત ના સૂત્ર પણ હતા! 


ગેસ બર્નર ની ઉપર પાણી નો એક મોટો, સીલ કરેલો ગોળો 
રાખેલો હતો. એ ખોખલા દડા માં ગરમ પાણી ના બે પાઇપ 
લાગેલા હતા. દડા ના બંને વિપરીત છેડા પર બે નાની, ।- 
આકાર ની ટ્યૂબ લાગેલી હતી. સોફી એ દડા ને હાથ લગાવ્યો. 
એને લાગ્યું કે દડો તેજી થી ફરી શકે છે. 


"લાગે છે તમે એને તમારી મેળે શોધી કાઢ્યું!" તેજી થી ખંડ 
માં આવતા મિસ રિચાર્ડસે કહ્યું. "શરુ માં એ કોઈ મોટી વસ્તુ 
નથી લાગતી કેમકે એ એટલી સરળ છે. અને આજ સરળતા 
એની સૌથી મોટી ખૂબી છે. હું તમને એ ચલાવી ને બતાવું 

છું. અમારી દરેક બેઠક માં અમે એને ચલાવીએ છીએ." પછી 
મિસ રિચાર્ડસે મશીન પર લાગેલા એક લીવર ને ધકેલ્યું. 
"હા, એ સમય માં હીરો પાસે પાણી ને ગરમ કરવા ગેસ 
બર્નર તો નહોતું, પણ આપણે માટે લાકડા કરતા ગેસ થી 
આગ લગાવવી સહેલું છે." 





એ હસી. "પણ એ સિવાય એ બિલકુલ હીરો ના મશીન ની 
જેમજ કામ કરે છે." 


જયારે પાણી ગરમ થયું તો વરાળ બે પાઇપો ના માધ્યમ 
થી ગોળા માં ગઈ. વરાળ બે ।-આકાર ની ટ્યૂબો દ્વારા 
બહાર નીકળી, જેનાથી ગોળો તેજી થી ફર્યો. જેમ-જેમ 
પાણી વધારે ગરમ થયું તેમ-તેમ વધુ વરાળ બની. પછી 
ગોળો ઔર તેજી થી ફર્યો. 


"[વેન્ડ-બોલ" આજ ના એન્જીન નો આધાર છે. 








ધી ક # ક જી | 
# ક. /(# ક ડી ઝ ક હ ન 
!” /# હત ક ક જ છુ નિ મા ડિ જુ ન ઉ... ક 
9. કુ ડિ ૪૦૦૧૪ કય પ. ણ #ં ક 
૬-*., ૩ # *£ ન ર ક, ઝે ન્ન નજ 
ક” પે ન્ન હ જ ક 6 ૧% ક ઠઠ સિ 
9 ન / ' મ ગયી જુ ફા નઇ 
કો ક ૨ ***્હ હી *# # પ /ઃ હં 
ક. છે જન ન ક ર ક ઇ%૮. 5 છ નક # નન 
ક. મ ર 9. દિ રૃ જે. 6: 
૯ ૧ ત - ન દે ર મિ ે ક ક દ* દ 
૯ િ ડફ તુ” ન“ છં "૧ ” 
ી હૉ ધ જુ યુ તાઇ #"* ૧૨૦ 5 "*૦ 
પ હેક ૨%... મ | જ | # # ₹% અ ન 
મ ૪ જ ; ર શ 7. જ હા હ ન # જિ. 
મં ર ર ન તી ઈ" જં વે કુ કિ “#-#-. જ જ 
“/ પ દ. છ / */# 
જં આ ક હ % 
હ. *»: 2. * 
જ ક જ પા પ ધ” # ન હ ક ન ક ન્્્. ક # હ 
જ ક ણી જિ %* છ ક - છે; નશ હિ. રિ જૂ* ઝુ 
૯-૨ 5 સ 
હ ક જ સમ ર તટ 9 કૈ દ * શિ ક જ ફક ,-- ર્રક જી કહ * # . 
જકઝ#%-- ૧-5... .ક#ક#7 
ક 9 જિ 7? જ, # # 0 ન્નજુ યિ નુ "પ પ 
જક ટિ ક મ 8 ન ન દુ ન ુ સિ 9 ૦.૪” 
હ કાળ શી સાલવા પહેલુ એનન ક્તુ કિસ ઝેલનતા કેમ દડ વે લાગ્ય વિસ રિ 
રિચાર્ડસે કહ્યું. 'જિટ એન્જીન અને બાગ માં ફરતા સ્પ્રિન્કલર ય સડ: ર 
પણ આજ સિદ્ધાંત પર આધારિત છે. આ ઊર્જા ઉત્પન્ન પૂધ્યુ. 


કરવાની એક સરળ રીત છે!" "હીરો એ પોતે સ્ટીમ એન્જીન ન બનાવ્યું?" લ્યુકે પૂછ્યું. 


પછી એણે આગ બંધ કરી "શું એને એ આવિષ્કાર નો ઉપયોગ કેમ કરવો એ ખબર 
ર નહોતી?" 


સ્ટીમ અને જેટ એન્જીન ની સાથે-સાથે બાગ ના સ્પ્રિન્કલર માં પણ એજ સિદ્ધાંત ઉપયોગ માં આવે છે. 





"પ્રાચીન કાળ માં સ્ટીમ એન્જીન ની આવશ્યકતા જ ન હતી 
કેમકે ત્યારે ગુલામ બધા કામ કરતા હતા. એની વાસ્તવિક 
આવશ્યકતા નહોતી, એટલે કોઈ એ એને વિકસિત પણ ન 
કર્યું. એ સમયે, હવા થી ફરવાવાળા ગોળા નું કોઈ અસલી કામ 
નહોતું! પછી લોકો, હીરો ના કામ ને સદીઓ સુધી ભૂલી ગયા," 
મિસ રિચાર્ડસે દુઃખી થઈ ને કહ્યું. 


"હીરો ના વિચાર એના સમય થી બહુ આગળ હતા," સોફી એ 
જલ્દી થી લખતા કહ્યું. 


"એકદમ બરાબર!" મિસ રિચાર્ડસે હામી ભરી. "પણ એણે થોડી 
એવી વસ્તુઓ નો આવિષ્કાર પણ કર્યો હતો, જેણે એ સમય ના 
લોકો ને બહુ આશ્ચર્યચકિત કર્યા. એના થોડા મોડેલ હું તમને 
બતાવીશ." 


હીરો નો વરાળ થી ફરવાવાળા ગોળા નો વિચાર એના સમય થી બહુ આગળ હતો! 


રી 
આગ, વજન, પાણી અને વરાળ જી 


ક ઝુ 


11006067?! 
ઈ 





"હીરો ના મશીનો વજન, આગ, પાણી અને વરાળ નો ઉપયોગ 
ન કી રી કો ક ક કરતા હતા. થોડા સરળ હતા જેવા કે મંદિરો માં વપરાતા આ 
ર ક જી સીટીના મિયારિયાં સસમાન 
સ્વચાલિત દરવાજા ના થોડા ચિત્ર બતાવ્યા. 


"હીરો આવા મશીનો બનાવવામાં દક્ષહતો જે ગતિ આપ્યા કેવી રીતે કામ કરે છે?” લ્યુકે પૂછ્યું. 


પછી સ્વયં ચાલી શકતા હતા," એણે જણાવ્યું. "હીરો ના ઘણા મશીનો ની જેમ, આ પણ એક સરળ સંતુલન 
પ્રણાલી નો ઉપયોગ કરે છે," મિસ રિચાર્ડસે કહ્યું. 


એક વાર શરુ થયા પછી હીરો ના ઘણા આવિષ્કાર આપોઆપ ચાલતા રહેતા હતા. 





"આ યંત્ર ના સ્લોટ માં એક સિક્કો નાંખવા થી પવિત્ર 
પાણી નીકળતું હતું. સિક્કો એક પલડા માં જઈને પડતો 
હતો જે સાવધાનીપૂર્વક એક સંતુલિત તરાજુ ના છેડે 
લટકતું હતું," મિસ રિચાર્ડસે કહ્યું. "પછી સિક્કા ના વજન 
થી તરાજુ નો એ છેડો નીચે નમતો હતો અને બીજો છેડો 
ઉપર ઉઠતો હતો." 


"ઉપર ઉઠેલો છેડો એક વાલ્વ ખોલતો હતો, જેમાંથી પાણી બહાર 
નીકળતું હતું. જયારે સિક્કો પલડા માં થી નીચે પડતો હતો તો 
તરાજુ ફરી સંતુલિત થઈ જતું હતું. પછી વાલ્વ બંધ થઈ જતો, 
અને પાણી નો પ્રવાહ બંધ થઈ જતો," મિસ રિચાર્ડસે કહ્યું. 


"આ તો બહુ આસાન લાગે છે!" સોફી એ કહ્યું. પણ એ જોઈ 
શકતી હતી કે મિસ રિચાર્ડસ પાસે બતાવવાની હજી ઘણી 
વસ્તુઓ હતી. 


હીરો નું પવિત્ર જળ વેચવાનું મશીન દુનિયા નું પહેલું વેન્ડિંગ-મશીન હતું. 


મિસ રિચાર્ડસે મંદિર ના દરવાજા તરફ ઈશારો કર્યો. "આ 
સ્વચાલિત દરવાજા ની ડિઝાઇન પછી હીરો પ્રાચીન દુનિયા 
નો એક ઉચ્ચ તંત્રજ્ઞાનાધારિત શોધક બની ગયો. એણે 
દરવાજો ઉઘડવા પર તુરાઈ વગાડવાની ટેકનીક પણ 
વિકસિત કરી!" 


"શું એ પહેલી સ્વચાલિત ઘંટડી હતી?" સોફી એ મજાક માં 
કહ્યું. 
"શું એ દુનિયા નું પહેલું ઘરફોડુ એલાર્મ હતું?" લ્યુકે ઉમેયું. 








11-111-11 





# 
ક 
ર 
4 
અ 






ઝે બિ ઉ 


"કદાચિત બંને હતા," મિસ રિચાર્ડસે સ્મિત કરતા કહ્યું. 
"હીરો એ એના દરવાજા આગ, હવા ,પાણી, વજન અને 
ગરગડી ની પદ્ધતિ થી ચાલે એવી યોજના કરી હતી." 
એણે ચિત્ર ના વિભિન્ન ભાગો પર ઈશારો કરી ને સમજાવ્યું. 
"પૂજારી યજ્ઞવેદી માં આગ લગાડતા હતા. વેદી ની નીચે 
પાણી નું એક વાસણ હતું." 


હીરો ના આવિષ્કાર આગ, વજન, પાણી અને ગરગડી ના આધારે કામ કરતા હતા. 








લ્યુકે દીવાલ નું સૂક્ષ્મ અવલોકન કર્યું. 
"જરા આ નાના થિયેટર ની યોજના વિષે 
સમજાવશો?" 


મિસ રિચાર્ડસ ની આંખો ચમકી ઉઠી. એણે 
કહ્યું, "આ થિયેટર અદ્ભૂત છે! હીરો એ એક 
વાસ્તવિક શો બતાવવા માટે એનો 
આવિષ્કાર કર્યો હતો. એના દરવાજા ખુલે 
અને બંધ થાય છે. અંદર નાના-નાના 
દિવા બળે છે અને નાની-નાની 
કઠપૂતળીઓ ગોળ-ગોળ ફરે છે અને શોર 
મચાવે છે," એણે કહ્યું. 


મિસ રિચાર્ડસે એની વાત આગળ ચલાવી. "વાસણ માં 
ભરેલી હવા, આગ થી ગરમ થતી હતી. ગરમ હવા, એના 
દબાણ થી પાણી ને એક પાઇપ દ્વારા એક બાલ્દી માં 
ધકેલતી હતી. જયારે બાલ્દી જોઈયે તેટલી વજનદાર થઈ 
જતી, તો એ સાંકળ ને ખેંચી ને દરવાજા ને ખોલતી હતી. 
બેશક, લોકો ને તો ફક્ત આગ દેખાતી હતી અને થોડી વાર 
પછી જાદુઈ રીતે દરવાજો ખુલી જતો હતો!" 








મિસ રિચાર્ડસે કહ્યું, "આખું ઉપકરણ ગુરુત્વાકર્ષણ દ્વારા 
સંચાલિત હતું અને એ વજન, દોરડા, પૈડાં અને રેતી ના "હીરો, અલેક્ઝાન્ડ્રિયા નામના શહેર માં રહેતો હતો. એ 
ઉપયોગ થી ચાલતા હતા." કાળ માં એ એક વિચારશીલો નું શહેર હતું." એ પછી મિસ 
રિચાર્ડસે એક ટેબલ માં એક લાંબુ, પાતળું ખાનું ખોલ્યું. "હું 
તમને પ્રાચીન અલેક્ઝાન્ડ્રિયા ના કલાકારો દ્વારા બનાવેલા 
ચિત્રો બતાવીશ એટલે તમે એ શહેર ને જોઈ શકો," એણે 


કહ્યું. 


"આટલા બધા વિચારો હીરો ના મગજ માં આવ્યા કેવી 
રીતે? અને એણે એના પરીક્ષણ કેવી રીતે કર્યા?" લ્યુકે 
પૂછ્યુ. 


હીરો, ઈ.સ. ની પહેલી શતાબ્દી માં અલેક્ઝાન્ડ્રિયા નામના વિચારશીલ શહેર માં રહેતો હતો. 


99. 
5%: 4 બહ)... 
7% 57 “28 


# ભ.” ઝય «/, 
"5 ય જ 7 કન ન 
૦ના જ 


મ ર: ઝ 


4; 


"બે હજાર વર્ષ પહેલા," મિસ રિચાર્ડસે એક જુના નકશા પ્રત્યે 
ઈશારો કરતા કહ્યું, "મિસ્ર ના તટ પર અલેક્ઝાન્ડ્રિયા નામનું 
એક બહુ મોટું શહેર હતું. ત્યાં ઘણા લોકો વેપાર માટે આવતા 
હતા. એ શહેર વૈજ્ઞાનિકો, વિચારકો અને મહાન દાર્શનિકો ને 
ચુંબક ની જેમ આકર્ષિત કરતુ હતું." 





મિસ રિચાર્ડસે ચાલુ રાખ્યું. "'ખાપણને ખબર છે કે 
અલેક્ઝાન્ડ્રિયા માં એક પુસ્તકાલય અને એક સંગ્રહાલય પણ 
હતા. સંગ્રહાલય માં ઘણા વિષયો વિષે વર્ગ ચાલતા હતા. 
વિવિધ વિષયો માં રસ ધરાવતા લોકો ત્યાં એકત્ર થતા અને 
પોતાના વિચારો ની એક-બીજા સાથે આપ-લે કરતા." 


મિસ્ર ના તટ પર વસેલું અલેક્ઝાન્ડ્રિયા ઘણી હલચલ વાળું એક ગ્રીક શહેર હતું. 


ટ 


ત 
જે : ઝુ" 


જ કે દ . 
"શું હીરો વાસ્તુસંગ્રહાલય નો સદસ્ય હતો?" સોફી એ પૂછ્યું. 


"હા. હીરો ફક્ત એક આવિષ્કારક જ નહોતો. એણે ગણિત અને 
વિજ્ઞાન પણ શીખવાડયું હતું." 


"તો શું પહેલી સદી માં પણ લોકો ને ગૃહપાઠ કરવા પડતા 
હતા!" લ્યુક હસ્યો. 


"શું ગણિત અને વિજ્ઞાન શીખવતા હતા એટલે હીરો ને 
આવિષ્કારો માટે નવા-નવા વિચારો આવતા?" સોફી એ 


પૂછ્યુ. 





ય ઝ ક હ ા જ 

કકે ક ર ણ -- ભ પ 

ન મ ક .' કે. ઇન્‌ 
# ઝે ૨ ક કુ 








"નક્કી એવું હશે! વિભિન્ન ક્ષેત્રો ના ઘણા વિશેષજ્ઞો સાથે હીરો 
કામ કરતો હતો. એ એના વિચારો ની આપ-લે કરતો હતો 
અને બીજા લોકો સમસ્યાઓ ના હલ માટે, હીરો ની મદદ 
કરતા હતા," મિસ રિચાર્ડસે કહ્યું. પણ સંગ્રહાલય એ વિચારો 
ની આપ-લે કરવાનું એક માત્ર સ્થાન નહોતું. હીરો એ અન્ય 
આવિષ્કારકો સાથે પોતાના વિચારો નું આદાન-પ્રદાન કરવા 
માટે ઘણા પુસ્તકો પણ લખ્યા. એક પુસ્તક માં એણે એક 
મહાન આવિષ્કારક કેમ બનવું, એ માટે સલાહ પણ આપી." 


ઝી 





મિસ રિચાર્ડસે એની વાત ચાલુ રાખી, "હીરો એ લખ્યું કે આવિષ્કારકો એ 
વિભિન્ન દ્રષ્ટિ થી વસ્તુઓ ને જોવી જોઈયે. એમણે પ્રયોગ કરવા, નોંધ 
કરવી, પ્રતિકૃતિ બનાવવી, સિદ્ધાંતો પર ચર્ચા કરવી, વિચારો ની તુલના 
અને એના આદાન-પ્રદાન વિષે વિચારવું જોઈયે. ક્યારેક હીરો એ વિન્ડ- 
બોલ જેવી પ્રતિકૃતિઓ પણ બનાવી કેમકે એ વિચાર એને બહુ દિલચસ્પ 
લાગ્યો. એક સારા આવિષ્કારક ના રૂપ માં હીરો હંમેશા બહુ જિજ્ઞાસુ હતો." 


"પછી એ પુસ્તકાલય નું શું થયું?" લ્યુકે પૂછ્યું. "એ બધા પુસ્તકો હવે ક્યાં 
છે?" 


અલેક્ઝાન્ડ્રિયા ના પુસ્તકાલય અને સંગ્રહાલયમાં, પ્રાચીન 
દુનિયા માં લેખિત પુસ્તકો નો સૌથી મોટો સંગ્રહ હતો. 


"યુદ્ધ દરમ્યાન પુસ્તકાલય અને સંગ્રહાલય બંને નષ્ટ થઈ ગયા," મિસ 
રિચાર્ડસે કહ્યું. "હીરો ના અધિકાંશ લખાણ અને આવિષ્કારો ની નોંધ 
એક હજાર પાંચ સો વર્ષ થી વધારે સમય સુધી ખોવાય ગયા." 


"પણ હીરો ના વિચાર બચી ગયા, અને આજે પણ આપણે એનો 
ઉપયોગ કરીયે છીએ," સોફી એ કહ્યું. 


"જો એ ખોવાયા ન હોત, તો કલ્પના કરો કે કેટલું બધું વધુ સંભવ હોત!" 
લ્યુકે કહ્યું. 


"હા," મિસ રિચાર્ડસે માથું હલાવતા કહ્યું. "જરા વિચારો તો કેટલી અન્ય 
નવી વસ્તુઓ નો આવિષ્કાર થયો હોત." 





11011 1610. 





ર દાઈ (ટાઇ ( દ્વા પલ? 
પિતાર્પડ 1૦ જી 3 (1010 | 100. 77/4/15 / 


(1163 ઊંદ0 તા [101૦ 100116. * ક ક 


7%4/###£૨0 111116 [4૦1૦0 3522 ક _ 50 
1માં ન ધ 


ુ નુ જમાના 
મ પીધાં પત | 11તાળહ [1૦1૦ 9 
મૂ-----, લ્યુક, સોફી અને વૃત્તપત્ર ના સંપાદક સિવાય, "થૅન્ક્સ હીરો" એ 


1 32 [0116 4010 |: 110116 [19 શું છે, એ કોઈને ખબર નહોતી. હીરો કોણ, એ બધાને કુતૂહલ હતું. 


બીજા સ્ટિકર ક્યાં લગાવાશે, એ બદ્દલ લોકો તર્ક કરવા લાગ્યા. 














સ્કૂલ ના વૃત્તપત્ર નો આગલો અંક આવવા સુધી માં સ્કૂલ રહસ્ય ને ઔર રોચક બનાવવા માટે શાળા ના પુસ્તકાલય માં 
માં દરેક જગ્યા એ "થૅન્ક્સ હીરો" ના સ્ટિકર દેખાવા લાગ્યા "વિન્ડ-બોલ" ની પ્રતિકૃતિ રાખવામાં આવી. મિસ રિચાર્ડસ અને 
હતા. એ સ્વચાલિત દરવાજા, પાણી ના ફુવારા, અને હીરો પ્રશંસક સોસાયટી એ પ્રદર્શની માટે એ મોડેલ ને ઉધાર 
વેન્ડિંગ-મશીનો પર દેખાતા હતા. ત્યાં સુધી કે પુસ્તકાલય આપ્યું હતું. 


માં પણ સ્ટીમ ટ્રેન અને જેટ એન્જીન વિષેના પુસ્તકો ઉપર 
પણ સ્ટિકર દેખાવા લાગ્યા હતા. 


જયારે લ્યુક અને સોફી એ મિસ રિચાર્ડ્સ ને વૃત્તપત્ર ની એક 
પ્રત આપી તો એ બહુ રોમાંચિત થઈ. 





હે ી 
લાઈબ્રેરિયને એક પ્રતિયોગિતા રાખી. એણે છાત્રો ને "વિન્ડ-બોલ" ના અખબાર ની હેડલાઈન હતી : છુપા રુસ્તમ હીરો! 


મોડેલ ના ઉદ્દેશ નું અનુમાન લગાવવા કહ્યું. કોઈ પણ એ અનુમાન ન એ આવિષ્કારક ને મળો જેના વિચાર સર્વત્ર છે! 
લગાવી શક્યા કે એ વરાળ થી ચાલવાવાળું પહેલું એન્જીન હતું. 
"તમારો લેખ બહુ સરસ છે!" મિસ રિચાર્ડસે કહ્યું. "જે કોઈ એ 


આખરે એ દિવસ આવી ગયો જયારે રહસ્ય નો ખુલાસો થયો. વૃત્તપત્ર વાંચશે એને ખબર પડશે કે હીરો એક મહાન આવિષ્કારક હતો, 
ની બધી પ્રત લોકો એ જલ્દી-જલ્દી ખરીદી. કેમકે એ બધા એ જાણવા અને આજે આપણે જે ઘણી બધી વસ્તુઓ નો ઉપયોગ કરીયે 
બહુ ઉત્સુક હતા કે હીરો આખરે કોણ હતો અને પુસ્તકાલય માં રખાયેલું છીએ, એ એના વિચારો નું પરિણામ છે!" 

એ અજીબ મોડેલ શું કરતુ હતું. 


એ શું છે? કોઈ અંદાજ? એ દુનિયા નું પહેલું વરાળ થી ચાલતું એન્જીન છે! 








કરી. "તમે અમારી સાથે તમારા વિચારો ની આપ-લે કરી 
શકો છો અને અન્ય આવિષ્કારકો સાથે મળીને પ્રયોગો કરી 
શકો છો, જેમ હીરો એ કર્યા હતા. તમે એ વસ્તુઓ નો પણ 
આવિષ્કાર કરી શકો છો જે આવી રહેલા ભવિષ્ય ને આકાર 
આપશે અને હજારો વર્ષો પછી પણ ઉપયોગ માં લેવાશે - 
બિલકુલ હીરો ના આવિષ્કારો ની જેમ!" 





"હીરો પ્રશંસક સોસાયટી ના અધ્યક્ષ તરીકે, હું તમને બંને ને 
અમારી ક્લબ ના સદસ્ય બનાવું છું," મિસ રિચાર્ડસે ઘોષણા 





"મને આ ગમ્યું!" સોફી એ હસીને કહ્યું. "તને કેવું લાગ્યું, લ્યુક?" 


"હા, મને ખાતરી છે કે હું પણ કોઈ નવો આવિષ્કાર કરીશ," એણે 
હસીને કહ્યું. "એક દિવસ લ્યુક પ્રશંસક સોસાયટી સ્થાપિત થશે 
એ વિચાર જ મને બહુ રોમાંચિત લાગે છે!" 


"અભિનંદન! તમે બંને હીરો પ્રશંસક સોસાયટી ના અધિકૃત 
સદસ્ય છો!" 








જયારે હીરો એ એના પવિત્ર જળ વિતરણ મશીન નો આવિષ્કાર 
કર્યો, ત્યારે એને એ વાત ની કલ્પના ન હતી કે ભવિષ્ય માં આ યંત્ર 
વસ્તુઓ ની વિક્રી કરવાવાળું એક બહુ જ સુવિધાજનક અને લોકપ્રિય 
સાધન બનશે. અન્ય વસ્તુઓ સાથે-સાથે આજે વેન્ડિંગ મશીનો માંથી 
તાજું ખાવાનું, મોબાઈલ ફોન અને જીવતા કીડા ખરીદી શકો છો! 





*છટળ1ળટહોઇટડ, 
૧છટ#1તટટડ, 5૦51 હાડ 


«૦64 8ક, 


ડ)કતટાઃડ, 


છ ર ર ઊ૪ટ ડક 1107, 





